


— 





ESAU 





uw” Bw 


“ Coffatlwriaelh y Cyflawn sydd. Fendigedig.” 


MARWNAD 
Am Farwolaeth a Chladdedigaeth y 
Parch, John Walters, Ystradgynlais, 


Hên Weinidog parchus gyda'r Wethodigt- 
iaid Calfinaidd, am yn agosi haner cant o 
flynyddoedd, yr hwn a fu farw boreu dydd 
Mawrth, Ionawr 19eg, 1869, yn dri-ugain 
â deg' ond dau fis oed. Bernir i fod dwy fil 
O drigolion yn ei angladd; precethodd y 
bregeth ddiweddaf yn Mhontypridd, Nos 
Sabboth, y 17eg. 


w 


Ar y Dôn—“ DINIWEIDRWYDD?” 








BÊTH yw'r galar, beth yw'r cwyno, 

Beth yw'r dwys och'neidio sydd, 
Yn Eglwysi'r Methodistiaid, 

. Gyda theimlad nôs a dydd ; 

Colli Twp, a phriod hawddgar, 

Un oedd dreiddgar yn y gwaith, 
Glywsom yma yn pregethu, 

Geiriau'r Iesu, amser maith. 


Hiraeth sydd yn mron a llethu, 
Anwyl deulu Sion Duw, 

Pan yn myned ar Sabbothau, 
Gwrando geiriau dynolryw ; 

Oll o'r bron a'u gruddiau gwlybion, 

; Mewm adgofion am y gŵr, 

O ! Parch. John Walters, anwyl ini, 

Ddarfu groesi grym y dwr. 


027 





2 


Y genadwri yn mis.Ionawr, 
Ddaeth ar newydd mawr i mi, 
Fod-John Walters, Ystradgynldis, 
“Wedi gado'n daear ni ; 
Sefyll wnes wrth wel'd ei enw, 
: Syllu arno'n syn fy/ngweddy' 
. Gofyn wnaeth teimladau-hiraeth, 
A-yw Walters, yn y bedd; 


Beth oedd geiriau olaf Walters, 
“ Wrth wynebu. ar. y glyn, 
Pwy o honoch oedd yn gwrando, 
Wrth. ei wely'r adeg hyn ; 

P'un mewn t'w'llwch ai goleini, 
Dywedwch imi hyn yn awr, 
Peidiwch gwylltio, rwy'n eich gadael, 

'Tua thragwyddoldeb mawr, . 


Mae Rhagluniaeth.fawr y, Nefoedd, 
Yn gwasgaru teulu'r llawr, 

Gyru rhai dros foroedd mawrion, 
Rhai i dragwyddoldeb mawr ; 

Felly angau yrodd Walters,, 
Dyma'r hanes gawsom ni, 

Nawr or Eglwys filwriaethus, 
Draw ir orfoleddus, fry. 


Ffarwel disgwyl byth ond hyny, 
Am gael gair oddiwrthyt ti, 
Carwn i gael peth o'th hanes, 
Yn y dyffryn tywyll du,;, 
Dymynswn i fod wrth dy, wely, 
Pan yn gadael teulu'r llawr, 
Gwyddost heddyw beth yw. marw, 
Beth yw'r tragwyddoldeb mawr. 








aa; 


Ffarwel obaith byth ond hyny, 
Yma i gael cwrdd ynghyd, 7)" 
Yn un lleodan yr iaelwen, '. 
Fel y cawsomlawer pryd; 701? 
Mewn Cymmanfa-a Chwydd' mi&0]| 
Fe fu'n hyfryd genyn! ni) 
Byth ni chawn gyfarfod mwyach, 
Yr ochor hyn i'r beddrod.du, 


Colled mawr i'r Methodistiaid; 
Colli Walters cywyr) cu! 
A fu'n enwog hir flynyddau)” 

Yn pregethu Grist yn lys". 
Plant heb dad,a'gwraig heb btïod) 
Eich calonau €ydd yti brydd, ' 
Meddwl am: eich! priod Walters/ 

Sydd yn gorwedd, yn y pridd. 


Boed yw'briod sydd hivaethIon, 
Bwyso! bellach/ai ei Duw, 
Efe yw.Tadd blant amddifad; 
Priod gweddŵon' hefyd yw? 
Ymddiriedwch yn eialluy 0 75 Ŵ 
Pwyswch arnô'nôs'â dydd. 
Ofer i chwi ddysgwyl Wilter's, 
Byth yn ol o'i wely-pridd. 


Eglwys.Pontypridd'w gofia, 
Am ei bregeth olaf ef, 

Yr ail ar bymtheg o fis Ionawr, 
Cyn ehedeg fry i'r nef; 

Ar pedwerydd dydd ar bymtheg, 
Dyma'r adeg wedi.dod, 

I ffarwelio: byth'â'r teulu) 

bŷ'n cartrefu dan y rhod. 














































4 


Pan yn myn'd a'i gorph i'r beddrod, | 
O'r fath dyrfa yno ddaeth, 
Ugaint cant medd hanes ini, 
Yw roddi yn ei welu'n gaeth ; 
Gweinidogion o bob enwad, 
A phregethwyr roes eu parch, 
Oll yw gweled yn ddiamau, 
Bawb a'u dagrau ar ei arch, 


Y Masnachwyr yno gauodd, 
Eu Masnachdai ar y dydd, 
Oll yn barchus i John Walters, $ 
Wrth ei roddi yn y pridd; Ŵ 
Yr oedd hyny'n dangos ini, 
I fod Walters yn un mawr, 
Pawb yn rhoddi parch dyledus, 
Hyn sy'n hysbys ini 'n awr. 
Ffarwel, ffarwel, anwyl gyfaill, - 
v Gwnaethost gymell llawer iawn, 
Ar dy daith hir faeth yn gyhoedd, 
Nes machludoedd d' haul prydnawn ; 
Heddwch fo ith lwch i huno, 
Nes datgloi holl feddau'r llawr, 
I gael codi yn goncwerwr, 
O'r carchar du yn hardd dy wawr. 


EVAN GRIFFITHS, 
(Ieuan o Eifion.) | 








NES, ARGRAFFYDD, ABERAF AN, 





